o. | - 


Y 2 o 


4 
“i 


Ŷ 
G6AN NBDWYDD. 


a 
* 


A GYFANSODDWYD AR YR ACHLYSUR GALARUS OC 


LONG-DDBYLLIAD 


Y SCHOONER SYLPH, CEI-NEWYDD, 


YN NGHYD A 


Saith o Forwyr, heblaw amryw ereill, a gollodd 
eu bywydau yn yspaid y Gauaf hwnw. 








mL urn 


' GAN DANIEL JONES, DILLEDYDD. 


y — FN 





Horr dadau a mamau gofidus, 
Â'r gweddwon rho'wch osteg i'm cân, 
Mae'r hanes difrifol-a roddaf 


Ss 


Bron rhwystro fy awen yn lân; v 
Ond etto ymdrechaf trwy ddagrau, Ŷ 
| Er cymmaint y rhwystrau y sydd, í 
Mae Llywydd y gwyntoedd a'r moroedd < v 
Yn abl fy nghynnal bob dydd, by 















2 Pwy all fod mor galed na theimla, 
Wrth wrando griddfanau pob dyn, 

Faint 'leni sy'n soddi gan hiraeth, 
Pwy galon na theimla am hyn ! 

Wrth glywed am g'nifer o weddwon, 
Ymddifaid yn uchel eu cri', 

Ŷ tadau a'r mamau'n wallgofus, 
Wrth gofio eu meibion oedd gu. 


3. Yn mhentre Ceinewydd mae galar, 
Am dano bydd cofio yn hir, 
Mae'm calon yn teimlo gan dristwch, ŵ] 
Wrth feddwl dywedyd y gwir; L 
Mae yma rieni a gweddw 
Yn uchel alaru am hyn, 
A brodyr, a hefyd chwiorydd, 
A gawsant eu taro yn syn. 





4 Mae ardal Ceinewydd yn teimlo, 
Â thristwch yn llenwi'r holl le, 
Waith colli tri bachgen anwylaf, 
Pob graddau a deimla'n ddible ; 
Mewn Schooner collasant eu bywyd, 
Holl nifer y dwylo oedd saith, 
Nis gallwn fynegu'r amgylchiad, 
Mae hyny yn ormod o waith. 
















F) Sunderland hwyliodd y Schooner, 
Am Lim'rick yn rhwym ydoedd hi, 
San feddwl cyrhaeddyd hyd yno, 
Croes hollol i hyny y bu; 





— hd ad dd 


O) 
Yr hanes diweddaf a gafwyd 
Sef llythyr wrth fyned trwy'r Downs, 


Gan feddwl cael myn'd yn ddihangol, 
Trwy'r fordaith heb gael un ansiawns. 


6 Coast Gwerddon ei chwch ddaeth i fynu, 
Cawd enw y Meistr a'r lle, 
Am ragor nis gallaf roi gwybod, 
, Fel sicrwydd am ddim yn ei le; 
Ni welodd neb hwy yn yr ymdrech, 
Fel rhoddent dystiolaeth i ni, 
Ac felly mae'r hanes yn dywyll, 
Nis gallaf roi gwybod i chwi. 


7 O anwyl rieni sy'n wylo, 
Eu meibion syrthiasant ynghyd 
Yn 'sglyfaeth gan angau dychrynllyd, 
Nis gallaf roi gwybod pa bryd ; 
Nis gallaf roi gwybod pa dd'wrnod, 
Nac hefyd roi gwybod pa awr, 
Fe allai mewn eithaf tywyllwch, 
Neu ynte ar doriad y wawr. 


8 Fel enwais, 'roedd tri o'r Ceinewydd, 
O hefyd Llangranog oedd un, 

Dau ereill i'r Borth oedd yn perthyn, 
Maent yno yn teimlo yn flin ; 

Yr olaf a'r lleiaf a enwaf, 
O Lundain mae'n debyg oedd ef, 


| Ac felly mae'r hanes yn gosod t 


'R holl ardal yn uchel eu llef. 








4 


9 Odd'yma 'roedd meistr y Schooner, 
Godidog mewn deall oedd ef, 
Er hyny fe ddarfu medrusrwydd 

Yn ngwyneb doeth drefn y nef; 
Pan ddelo Duw ddangos ei allu, 

Nid gwiw ei wrthsefyll ef ddim, 
Fe'n unig sy'n codi y tonau, 
Cynddeiriog a nerthol eu grym. 





10 Fe chwala'r gwneuthuriad cadarnaf, 
Fe'i cladda dan fynwes y don, 

Fe'i treigla ar waelod y dyfnder, UA 
Lled debyg i hyny miae hon ; 

Ei thaflu a'i maeddu mewn dyfroedd, 
Gan wyntoedd yn ol ac y'mlaen, 
A'r bechgyn anwylaf oedd ynddi, | 

'Does obaith cael gweled y rhai'n. “ 


GG 


£ a 


11 'Does obaith eu dysgwyl hwy mwyach, ne 
'Does obaith eu clywed hwy mwy, | 
Does obaith eu gweled mewn cappel, 
Nac hefyd mewn eglwys byth mwy ; 
*Does obaith cael siarad a phriod,.: 
Cyd-gerdded a'u gilydd i'r dien 
Na derbyn cynghorion rhieni, 
Dim gobaith i'w gig o unman, 


12 Mae hiraeth fel FOHAU y "idda. 
Wn treiglo yn gyson i'w col, 

wraig sydd wrth gofio ei phriod, 
Waith meddwl na ddychwel byth nol ; 





——— 


£ rc 













9 


Mae'n cofio ei siriol wynebpryd, 
A'r llygaid tarddedig gan ddŵ'r, 

Heb feddwl, pan oedd yn ymadael, 
Na chawsai ail weled ei gwr. 


13 Hi gofia fis Tachwedd a Rhagfyr; 
Hi gofia faith oriau y nos; 
Hi gofia o b'le oedd y dymestl 
Yn chwythu ei phriod mor groes ; 
Hi gofia mai oedran ein Harglwydd 
Oedd deunaw cant cywir a gawn, 
A rhifo pum' deg gyda hyny, 
Gael gwneuthur y cyfrif yn iawn. 


14 Pob graddau yn gwneuthur eu goreu, 
Ar gyfer ei gosod yn llon; 
Ond byth nis gall hithau anghofio 
Ei phriod yn mynwes y don ; 
Mae'n cofio am lawer o bethau 
Na ddaeth i'w meddyliau o'r bla'n ; 
Mae'n gweled ei wisgoedd a'r cyfan, 
Nes gostwng ei meddwl yn lan. 


15 Dych'mygu ei glywed, yn amyl, 
Yn dyfod, gan guro y ddôr, 

Ac yntau a'i gorff yn ddigyffro, 
Mae'n debyg, yn ngwaelod y môr, 

Meddyliaf y clywaf och'neidiau 
Rhieni 'rol colli eu plant, 


Bron achwyn ar drefn rhagluniaeth, 


Am gym'ryd yr eiddynt i bant, 


UN 
ed 








Md)) 





16 O, meddent, na chawsem ni wybod 
'Fath fordŵith, fy mab, gefaist ti, 
Aicaled? os gelli roi gwybod, 
O, mhlentyn, mynega i mì; 
?Oedd genyt ti angor mewn gafael ? 
Fel gallet wynebu dy Dduw; 
Os felly, fy mhlentyn anwylaf, 
'R wyt lawer mwy dedwydd na byw, 


GA 


17 Mae yma ofidiau yn gyson, 
A rhei'ny mor amyl a'r gwlith ; 
Ond etto, fy mhlentyn anwylaf, 
Nis gallaf d/anghofio di byth; 


| 
| 
| 


“ Mor felus oedd genyf dy ganiad ; 


Mor hardded edrychiad dy wedd ; 
Buaswn mwy boddlawn o lawer, 
Pe cawswn dy roddi mewn bedd, 


18 Dych'mygu 'rwyf filoedd o bethau, 
Gwel'd pysgod yn bwyta dy gnawd, 
A rhei'ny eu bwyta gan ddynion, 
Dywedwn, “ Mai'n rhyfedd y'n gwnawd 1". 
O, mhlentyn, pe gallwn ddistewi, 
A chofio y boreu sy'n do'd, 
Pan byddo y ddaear a'r moroedd 
Yn arllwys eu meirw erioed, 


19 Pob llwchyn yn dyfod at lwchyn, 
Ar ganiad cryf udgorn y nef, 

A'r meirw yn dyfod yn gryno, 
Rhai'n moli yn uchel eu llef; 











Yn chwareu yn uchel ei gân ; 
Ac yntau yr euog yn dyfod, 
Cydwybod yn llosgi fel tân. 


'20 Ac yna bydd rhaid in' roi cyfrif 
O'n cyfan weithredoedd erioed ; 
P'le safwn yn wyneb y Barnwr, 
Pan beidio y ddaear a bod ; 
Nid gwiw i ni ddechreu ymguddio ; 
Rhag wyneb ein Prynwr a'n Duw ; 
Am hyny, mewn amser mae maddeu, 
'Tra byddom ar dir y rhaì byw. 


21 Fy machgen, fy machgen, O gwrando, 
Pe cawswn adenydd y wawr, 
Fe hedwn i fryniau Caersalem, 
Gael gwel'd dy sefyllfa yn awr; 
A ge'st ti fynedfa go gyflym, 
Pan oeddyt rhwng tonau y môr ? 
Oedd genyt ti lusern, fy machgen, 
A digon o olew yn 'stor ? 


22 Os felly, ti elli di ganu, 

Ce'st goncwest ar angau a'r dŵr; 
Ce'st long, a'i gwaelod yn ddiddos, 
Heb orchudd ar wyneb y Gwr ; 

Cei weled ei olwg yn ddysclaer, 
Mwy llachar na llewyrch yr haul ; 
Cei balmwydd, a choron i'w gwisgo, 


— A'th Geidwad fydd Adda yr Ail. 











8 


93 Âm hyny, fy machgen, terfynaf, 
Edrychaf i fynu trwy ffydd, 
Nes delo'r amseroedd ca'i ngollwng 
O'm cyfan ofidiau yn rhydd; | 
Cawn yno gyfarfod a'n gilydd, 
Heb orchudd ar lygaid yn bod, 
A'm cyflawn waith yno fydd cofio 
Yr Tesu a'm carodd erioed. 


24 Dymunaf /nawr ar yr ymddifaid, 
A gollodd dad tyner a mam, 
Am godi eu golwg at Iesu, 
Mae'n ddigon i gynnal y gwan; 
Os coll*soch chwi'r ddau yn y 'stormydd, 
A'u cyrff hwy ar waelod y môr, 
Mae digon ar gyfer y gweiniaid, 
Gan Iesu, ein Prynwr, yn stor, 










